WikipediA 

Nepalska 


Nepalska (^Wrft) er indóevrópskt tungumál talað í Nepal. 
Það er samskiptamál í Nepal og er líka talað í Bútan, 
hlutum Indlands og hlutum Mjanmar. Það er eitt af 23 
opinberum tungumálum í Indlandi. Nepalska er tengt 
hindí og úrdú. 

Um 20 milljónir manna tala nepölsku sem móðurmál. 



Nepalska 

WTIrft 

Málsvæði 

Nepal, Indland, Bútan, Tíbet, 
Mjanmar 

Heimshluti 

Suður-Asía 

Fjöldi 

sem móðurmál: um 20 milljónir 

málhafa 

samtals: um 40 milljónir 

Sæti 

66 

Ætt 

Indóevrópskt 


Indóíranskt 

Indóarískt 


Paharískt 


Austurpahariskt 

Nepalska 

Skrifletur 

Enska stafrófið 


Opinber staða 

Opinbert 

tungumál 

^ Nepal 

Stýrt af 

Language Academy of Nepal 


Tungumálakóðar 

ISO 639-1 

ne 

ISO 639-2 

nep 

SIL 

nep 

ATH: Þessi grein gæti innihaldið hljóðfræðitákn úr 

alþjóðlega hljóðstafrófinu í Unicode. 


!f y, Þessi tungumálagrein er stubbur. Þú getur hjálpað til með því að bœta við greinina (https://is.wikipedia.Org/w/ 
index.php?title=Nepalska&veaction=edit). 


Sótt frá „https://is.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Nepalska&oldid=1571624“ 


Þessari síðu var síðast breytt 21. nóvember 2017, klukkan 04:42. 

Textinn er gefinn út samkvæmt Creative Commons Tilvísun-DeilaEins leyfi. Sjá nánar í notkunarskilmálum. 













































